| “iDafydd Muws, y Blaenor 


Y DIWEDDAR MR. DAVID HUGHES, HILL STREET, 


LLANGOLLEN]. 


DD HUWS anwyl! Gristion ffyddlona', 
Duwiol ei anian, mor dawel huna; 

Ei waith addurna ei hirfaith yrfa,— 

O'i fodd llafuriodd,—o'i fedd llefara : 

Ei bur hynt o hyd barha—dan wŷn glod, 

A'i enw hyglod a berarogla ! 


Hygar flaenor! hardd gerflunio—ei ddelw 
Ar ei ddeulin, heno, 
Garwn, a gras yn gwawrio 
'N dirion ar ei daerni o. 


Hynod iawn fel duwinydd—ydoedd ef ; 
Diwyd, ddoeth ddisgyblydd ; 
I'w ddosbarth, ffrwd ddihysbydd 
Ei loew ddawn wlawiai ddydd! 


Hoffus batriarch, dy barchu—ti gefaist, 
. Gyfaill, pawb o'th ddeutu ; 

A gwynfyd dy fywyd fu 

Dwyn yr oes dan iau 'r Iesu. 


Rehoboth, O! rho heibio—dy alar ; 
Myn dy delyn eto; 
Dy-flaenor hoff, di-flino, 
Hefo 'i Dad mae 'i wynfyd o. 


Llangollen. 


HUGH JONES, ARGRAPHYDD, HEOL-Y-CASTELL, LLANGOLLEN. 





